CAN NEWYDD, 


YN GOSOD ALLAN 


DAITH Y CRISTION, 


MÔR O WYDR. 


Gax EVAN POWELL, LLANFRYNACH. 


Tôn, “ Gwel yr Adeilad”. 


md O c$c O) Gn 


1 FEL ar y môr wydr 

'Rwi'n brysio oldiyma o brysur, 
Tua thrag” wyddoldeb ; 

Duw dwg fi o'r dyfnderoedd, 

I nofio tua'r nefoedd 
Mewn prysurdeb ; 

Mae'm taith, trwy'r tonnau mawrion 

maith, 

A'rtâna'r dwfr 
Sydd fel yn bentwr, 
Dwg fi sydd wanwr, 
Yn llwfr ac yn llaith: 








2 






































A'r ochr draw ca'i ganu, 
Ac fyth ryfeddu'th waith ; 

Un ran, wi'n geisio £f enaid gwan, 
Sef arch i'm cadw 
'Trw'i ar y diluw, â 
Ca'i glod i'th enw 
'Nol landio o'r llif i'r lan, 

Ac yna Haleluia 
Mi gana yn y mân. 

2 Nid wrth im' rwyfo'n rhywfodd EN 

Y dewa'i o'r dyfnderoedd î 
I ben fy siwrneu ; 

O dwg fy enaid clwyfus O 

O'r dyfroedd dyfnion dyrus Ŷ 
l'm tirion artre'; 

At y llu, sydd yna gydâ thi, 

Mewn gwisgoedd gwynion, 
A'u tannau yn dynnion 

Yn canu yn eon 

1'r Oen fu farw fry, 

Gwyn fyd f'ai yn eu cwmp'ni 
Mi ganwn innau yn hy ; 

'Trwy'r loes, ga'dd lesu ar y groes, 
Mae yna filoedd v 
'Nawr yn y nefoedd, s 
Ddaeth o'r dyfnderoedd 
Yn canu ddydd a nos, 

Er gwaetha eu holl dywyllwch, 

A'u tristwch yn eu hoes. â 


9 Duw boedi'th fengyl dirion, 
I ddwyn i maes newyddion 
Da ettoini; 
Cyrhaedded eu perth'nasau a 
Sy heb wel'd eu diffygiadau HN 
O'r Arglwydd Iesu; MA 


“wm Ud 
CE e? 
Bb. a a 





Ŵ “ 


3 


Bob un, cyn del yr amser blin, : 
Y dua'r haulwen 
Sy'n y ffurfafen, 
Ac syrth pob seren, 
Oleuwen lân eu llun 
Pau delo dydd datguddiad, 
Dyfodiad Mab y Dyn: 
Fe gân, yr udgorn o dy fla'n, 
Nes clywo'r meirw 
O'r bedd yn groyw, 
Lef yn eu galw 
Ger bron yr orsedd lân, 
A'r byd yn wenflam oleu, 
A'r môr a'i donnau'n dân, 


Defnyddiau gyd a doddant, 
A'r ddae'r a'r nef a grynant, 
'Frwy ddirfawr allu ; 
Bydd ser y nef yn syrthio, 
A'th air yn cael ei wirio 
Yneglurini:  ' 
Bydd rhai'r pryd hyn na allant lai, 
Mewn synnus eiriau 
'N dweud wrth y creigiau, 
Dewch am ein penau, 
Och ninnau gan y gwae, 
Yn awr 'ry'm ni yn ofni, 
Mae'r Iesu yn agoshau ; 
'Does le i ni yna yn y ne', 
Mae'n lampau yn diffod, 
Nid oeddem barod, 
Waith i ni wrthod 
Ei hynod alwad e', 
Er dim ni ddeu'n dreio, 
Ar droed i maes o dre. 























4 


5 Ond priodas-ferch Iesu, 
Mae'r dyled wedi ei dalu, 
A gwaed eì hanwylyd: 
Cânt ganu am yr uwcha, 
Fry'n llawen Haleluia, 
Yn beraidd hyfryd ; 
Fe sych, er saeled yw ei drych, 
Duw ymaith ddagrau 
Oddiar ei gruddiau, 
Hwy gânt delynau, 
Fo'n glochaidd fel y clych, 
U seinio maes Hosanna 
Y gwanna fel y gwych ; 
I'r Oen, ni's gallant dewi a sôn, 
Ond rhoi gogoniant, 
Mewn melus foliant, 
Hwy a gyd unant, 
A chanant am ei bo'n, 
A'i werthfawr ddioddefiadau, 
Mewn hyfryd nefol dôn. 


DIWEDD. 


a 


T. Price, Argraffydd, Merthyr. 


» 


* , 
z 
Er 


